Editoryal 


AYAN 


Labanan ang panunupil 
ni Arroyo sa midya 


uspusan ang pagsisikap ni 
Pi: Arroyo na kontrolin 

ang lahat ng instrumento ng 
estado upang epektibong magamit 
ang mga ito sa pandarahas at pag- 
papasunod sa mamamayan at pag- 
papanatili sa sarili sa pwesto. Ka- 
sabay nito, naglunsad siya ng 
engrandeng kampanya ng panlilin- 
lang upang bigyang-katwiran ang 
kanyang pananatili sa poder at 
lumikha ng larawan ng pag-unlad. 
Puspusan din ang kanyang mga 
pagsisikap upang pagmukhaing 
demonyo ang lahat ng pwersa at 
sektor na lumalaban sa kanyang 
paghahari at bigyang-matwid ang 
paggamit ng karahasan laban sa 
kanila. Para rito, ginawa ni Arro- 
yo ang lahat--panloloko, pam- 
babraso, panunuhol at pagbaban- 
ta--upang kontrolin at impluwen- 
syahan ang masmidya at tiyakin 
na ang impormasyon na dadaloy 
mula rito ay yaon lamang mak- 
abubuti sa kanya. 

Gayunpaman, ilang ulit nang 
nabigo si Arroyo na kumbinsihin 
ang maraming reporter, brodkaster 
at kolumnista na magsilbi sa kan- 
yang mapanlinlang na kampanya 


9 na sundalo patay, 
20 sugatan sa ambus 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


ng BHB sa Iloilo 
PAHINA 4 


ng pagpapaganda o pagtatago ng 
mga impormasyon at balitang “du- 
mudungis” sa kanyang paghahari. 
Sa kabila ng mga pagbabanta ni 


sa CCTA 


Mga ebidensya laban 
kay Arroyo, inihapag 


PAHINA 5 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVI Blg. 22 
Nobyembre 21, 2005 
www. philippinerevolution.org 


Arroyo, patuloy ang masmidya, 
laluna ang mga impluwensyado ng 
oposisyon, gayundin ang karani- 
wang mga reporter at brodkaster, 


Enrile, muling 
mananalanta 
sa Samar 

PAHINA 11 


sa paggigiit ng kanilang kalayaan 
sa pamamahayag. 

Habang malaking bahagi ng 
masmidya ang kontrolado at nabi- 
bili ng rehimeng Arroyo at mga 
galamay nito, malaki-laking bilang 
pa rin ng mga editor, kolumnista, 
brodkaster at reporter ang tuma- 
tangging magpasuhol at maging 
sunud-sunuran sa mga kagustuhan 
ng rehimen. 

Higit pa rito, sa kabila ng mga 
maniobra at banta ni Arroyo, hindi 
nagawang tabunan ang makabu- 
luhang mga balitang nagtatampok 
sa mga pagkilos ng mamamayan 
laban kay Arroyo at naglalantad 
ng iba't ibang kasinungalingan, 
kabulukan, korapsyon at kara- 
hasan ng naghaharing rehimen. 

Tanda ng kanyang desperasy- 
on, ginagamit ngayon ni Arroyo 
ang pamububuska, maruruming 
taktika, pagbabanta hanggang 
paggamit ng pasistang karahasan 
sa masmidya. 

Noong Nobyembre 10, parang 
asong ulol na inatake ni Gloria 
Arroyo ang mga kasapi ng mas- 
midya sa loob mismo ng kanilang 
bakuran. Sa kanyang talumpati sa 
harap ng mga upisyal ng 


Kapisanan ng mga Brodkaster ng 


ABAN 


Taon XXXVI Blg. 22 Nobyembre 21, 2005 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Pilipinas (KBP), kinastigo niya ang 
masmidya sa “negatibong pag- 
uulat dahil laging tumatampok 
ang mga balitang naglalantad sa 
kabulukan, pagkabrutal at pagka- 
papet ng kanyang rehimen at nag- 
bibigay-pansin sa mga isinisiwalat 
at mga pagpoprotesta ng mga 
pwersang anti-Arroyo.” Tahasan 
niyang inakusahan ang masmidya 
ng pagpapagamit sa kanyang mga 
kalaban sa pulitika at pagiging 
bahagi ng mga planong destabil- 
isasyon. 

Mariing binatikos ni Arroyo 
ang pagpapahalaga at pagkober 
ng masmidya sa pagdaos at mga 
deliberasyon ng Citizens' Congress 
for Truth and Accountability 
(CCTA). Ang CCTA ay nagsisilbing 
porum para sa paglalantad ng mga 
ebidensya at testimonya ukol sa 
korapsyon, pandaraya sa eleksyon 
at mga paglabag ng rehimeng 
Arroyo sa karapatang-tao--na 
hindi nabigyang-pagkakataong 
ilabas dahil sa pagbabasura noong 
Setyembre ng kasong impeach- 
ment sa Kongreso. Sa kabila ng 
pag-aakusa ni Arroyo sa CCTA 


bilang “kangaroo court”--isang 
pekeng korte na umaakto 
umanong sabayang tagapag- 


Nilalaman 


Editoryal 
Garapalang pambabraso 
Mga opensiba ng BHB 
Militar, inambus sa Iloilo 
Pananambang sa Quezon 
Mga operasyong harasment 
21 armas, nasamsam sa Mindanao 
Pagdinig sa CCTA 
Lalong naiipit si Arroyo 
Pananalanta ng pasistang estado 
EVAT at nakapakong sahod 
Masaker sa Pasig 
Enrile, mananalanta sa Samar 
Usi, sinipa sa Samar 
Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


akusa, tagapaghusga at tagapag- 
gawad ng parusa—patuloy itong 
binibigyang-pansin, binibigyang- 
kredibilidad at pinahahalagahan 
sa mga pagbabalita sa radyo, tele- 
bisyon, mga pahayagan at sa 
internet. 

Sa kanyang inis, kulang na 
lamang na tawagin niyang teror- 
ista ang mga taong-midyang hindi 
sumusunod sa kanyang kagus- 
tuhan. Binansagan niya ang mga 
ito na “pabigat sa demokrasya at 
pag-unlad at sanhi ng malubhang 
sakit na bumabalot sa buong 
bansa.” 

Ang mga atakeng ito'y pinaka- 
huli lamang sa mga tusong balak 
at hakbangin at maruruming man- 
iobra ng rehimeng Arroyo laban sa 
masmidya. Bago ito, nabunyag 
ang isang “sikretong plano” ng 
Malakanyang na arestuhin ang 
mga kilalang reporter at editor na 
hayagang bumabatikos sa kanyang 
di lehitimong rehimen. Isasabay 
sana niya ito sa pagdedeklara ng 
“state of emergency.” 

Nito namang nakaraang bu- 
wan, sa isang lihim na pakikipag- 
pulong, umarteng nagmamakaawa 
si Arroyo sa mga reporter sa Mala- 
kanyang na iwasan na nila ang 
pagbabalita ng mga kritisismo sa 
rehimen dahil ang mga ito'y 
“masasakit” na tirada sa kanyang 
pagkatao. Tuso siyang nagdrama 
upang palambutin ang mga 
reporter doon na matagal nang 
bumabatikos sa mga kasinunga- 
lingan ng kanyang mga taga- 
pagsalita at sa gawi nitong sisihin 
ang masmidya sa lahat ng “masa- 
samang publisidad” tungkol sa 
kanyang rehimen. 

Kasabay ng pinakahuling mga 
maniobra ni Arroyo laban sa 
midya, tuluy-tuloy ang panggigip- 
it sa mga kasapi nito na lumalaban 
sa korapsyon at kabulukan ng 
reaksyunaryong sistema sa 
pangkalahatan. Patuloy na duma- 
rami ang pamamaslang ng mga 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


kritikal kung hindi man pro- 
gresibong mga mamama- 
hayag. Mula 2000 lamang, 
hindi bababa sa 25 na mga 
myembro ng midya ang 
pinatay. Isa sa pinakahuli 
ang pagpaslang kay Ricardo 
Uy, isang progresibong brod- 
kaster sa Sorsogon. (Tingnan 
ang kaugnay na balita sa p.8) 
Taun-taon, tumataas ang 
ranggo ng Pilipinas sa mga 
bansang pinakamapanganib 
sa mga mamamahayag. 
Noong nakaraang taon, pu- 
mangalawa sa Iraq ang Pili- 
pinas sa dami ng mga mama- 
mahayag na pinatay dulot ng 
kanilang propesyon. 

Napakahalaga, laluna sa 
gitna ng matinding labanang 
pampulitika. ngayon, ang 
kalayaan at kakayahan ng 
midya na tuluy-tuloy na ma- 
bigyang daluyan at maipala- 
ganap sa mamamayan ang 
mga kabulukan at kainutilan 
ng rehimen at ng buong reak- 
syunaryong sistema. Sa pama- 
magitan ng midya, maipapaa- 
bot sa mamamayan ang maha- 
halagang impormasyon na 
umaapekto sa kanilang buhay 
at kabuhayan. Ang imporma- 
syong ito ay maaaring maging 
batayan para sa pagsusuri at 
pagbubuo ng mga kolektibong 
desisyon na susi sa pagsusu- 
long ng mga demokratikong 
proseso, panlipunang pag- 
babago at maging sa pagsusu- 
long ng rebolusyon. 

Sa gayon, ang anumang 
panggigipit ni Arroyo upang 
sikilin, kontrolin at gamitin 
ang midya para sa sariling 
kapakinabangan ay kaila- 
ngang puspusang labanan 
hindi lamang ng mga myem- 
bro ng midya kundi ng de- 
mokratikong kilusang masa 
at ng mamamayan. JAB] 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


Garapal na pambabraso 


oong huling linggo ng 

Oktubre, tinangka ni Arroyo na 
brasuhin ang ABS-CBN, isa sa pi- 
nakamalaking kumpanyang pan- 
telebisyon at radyo, na pag-aari 
ng pamilyang Lopez. Tuwirang 
inakusahan ni Arroyo ang kilalang 
brodkaster na si Julius Babao ng 
pagkakanlong at pagpipyansa kay 
Dawud Santos, na ayon sa militar 
ay isang terorista. Isa iyong pang- 
iipit sa ABS-CBN na habang 
lumalao'y nagiging lalong kritikal 
kay Arroyo. Ang gayong pag-uug- 
nay kay Babao at sa ABS-CBN sa 
umano'y mga terorista ay pagpa- 
pahiwatig ng kahandaan ni Arroyo 
na gamitin ang lahat ng kanyang 
kapangyarihan upang pasunurin 
ang masmidya sa kanyang dikta. 

Hindi tumiklop si Babao at ang 
ABS-CBN. Sa parehong pulong ng 
KBP, pagkatapos na pagkatapos ng 
pagbira ni Arroyo sa imahen ng 
mga mamamahayag bilang “bad 
boy” at kasangkapan sa destabili- 
sasyon, binatikos naman ng pinu- 
no ng ABS-CBN na si Eugenio 
Lopez III ang panggigipit ni 
Arroyo sa masmidya at ang 
paglalahad niya ng mga walang- 
batayang akusasyon laban sa mas- 
midya. Tinuligsa ni Lopez ang ire- 
sponsableng pandadawit ni Arroyo 
kay Babao at inilahad ang resulta 
ng internal na pagsisiyasat at pag- 
susuri ng ABS-CBN nagpa- 
pawalang-sala kay Babao at nagla- 
lantad sa mga kasingulingan at 
pambabaluktot ng AFP sa datos at 
impormasyon upang ipitin si 
Babao. 

Ang pagtangging ito ni Lopez 
at ng ABS-CBN na pumailalim sa 
kontrol ng Malakanyang ay salamin 
ng paninindigan ng masmidya sa 
pangkalahatan. Patuloy na nabibi- 
go si Arroyo sa kanyang pambabra- 
so at pambubuska sa masmidya. 
Nagtatagumpay lamang siya sa 


pagpapalawak ng hanay ng mga 
pwersang kumakalaban sa kanya at 
nagpapatatag sa determinasyon 
ng mamamayang Pilipino na 
wakasan ang kanyang paghahari. 

Umulan din ang mga batikos 
mula sa mga organisasyon ng ma- 
mamahayag, mga demokratikong 
organisasyon, progresibong par- 
tido, mga kalaban sa pulitika at 
maging ilan sa kanyang mga par- 
tido, at mga kalaban sa pulitika. 
Bumatikos maging ang ilan sa mga 
kapartido ni Arroyo at tagapag- 
tanggol niya sa midya. 

Nito ring Nobyembre, nabun- 
yag ang plano ng Malakanyang na 
magbuhos ng milyun-milyon mula 
sa kaban ng bayan upang itulak sa 
unahan ang mga isyung nais 
patampukin at manipulahin ng 
rehimen. Sa ngalan ng pagpapala- 
ganap diumano ng mga kinakaila- 
ngang impormasyon tungkol sa 
“bird flu,” inupahan at binayaran 
ni Arroyo ng P112 milyon ang 
isang malaking dayuhang kumpan- 
yang espesyalista sa pagdidisenyo 
ng pakikipag-ugnayan sa pub- 
liko--ang McCann-Ericsson-- 
upang sadyang pangibabawin ang 
tungkol sa "bird flu" sa iba pang 
balita at kaalinsabay ay ilarawan 
si Arroyo na mapagmalasakit sa 
mamamayan at may sariling pag- 
papasya. Bahagi rin nito ang tu- 
song planong gamitin ang kasong 
panggagahasa ng mga sundalong 
Amerikano sa Subic, Olongapo 
para makaani ng magandang pub- 
lisidad para kay Arroyo. 

Ayon pa sa isang upisyal ng 
Malakanyang, laking tuwa ni 
Arroyo nang sa loob ng ilang araw 
ay tinabunan ng mga balita 
tungkol sa "bird flu" at panggaga- 
hasa sa Subic ang mga iskandalo 


ng kanyang rehimen at mga 
panawagan at kilos protesta para 
sa kanyang pagbibitiw. [AB] 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


9 na sundalo patay, 20 sugatan 
sa ambus ng BHB sa Iloilo 


TINAMBANGAN ng mga Pulang 
mandirigma ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) ang mga elemento ng 
1st Scout Ranger Battalion (1st 
SRB) at 47th IB ng Philippine Army 
sa Sityo Simabad, Mambiranan, 
Calinog, Iloilo nitong Nobyembre 
19. Ayon sa mga inisyal na ulat- 
koresponsal, siyam ang kumpir- 
madong patay at 20 ang sugatan sa 
mga tropang militar. Nakasakay ang 
mga sundalo sa isang Elf at isang 
siksbay at papauwi na galing sa 
pagpapatrulya nang mangyari ang 
ambus. 

Pinasabugan muna sila ng isang 
command-detonated land mine 
bago paulanan ng mga bala ban- 
dang alas-8:00 ng gabi. Sapul kaa- 
gad ng eksplosibo ang maunang 
siksbay. Kalakhan ng mga kaswalti 
ng militar ay mula sa unang bwelo 
ng atake ng BHB. Subalit hindi 
natamaan ng eksplosibo ang siks- 
bay kaya nakapanlaban pa ang mga 


sakay sa Elf. Tumagal 

nang isang oras ang 

palitan ng mga putok. 
Walang naiulat na kaswalti 

sa panig ng BHB samanta- 

lang nadagdagan pa ng dalawa ang 
nasugatang mga sundalo. 

Ang dalawang kumpanya ng 1st 
SRB, na pinamunuan ni Lt. Col. 
Noel Buan, ay mahigit isang buwan 
pa lamang na nakapakat sa Panay 
mula sa Central Visayas. Ang isang 
kumpanya nito ay nasa Negros. 
(Matatandaang si Buan ay operati- 
bang paniktik na nabihag ng BHB 
sa Southern Tagalog noong 1999 at 
pinalaya makaraan ang isang taon.) 
Itinalaga ng AFP Visayas Central 
Command bilang “strike force” ng 
3rd Infantry Division na sumasak- 
law ng Western at Central Visayas 
ang yunit ni Buan. 

Bago ito, dalawang sundalo ang 
napatay at dalawa ang nasugatan 
sa magkahiwalay na operasyong 


harasment ang naisagawa ng mga 
yunit ng BHB sa ilalim ng Napoleon 
Tumagtang Command sa Southern 
Front ng Panay. 

Noong Oktubre 10, isang sunda- 
lo ang napatay at isa ang nasug- 
atan nang paputukan ng BHB ang 
mga elemento ng 1st SRB at Charlie 
Coy ng 47th IB sa Sityo Apong, 
Aningalan, San Remigio, Antique. 
Naglalaba at naliligo ang mga ito 
sa ilog ng isnaypin sila ng BHB. 

Noon namang Oktubre 7, 
hinaras ng isa pang yunit ng BHB 
ang isang platun ng 31st Division 
Reconnaisance Coy (DRC) habang 
nag-aalmusal bandang alas-8 ng 
umaga sa isang abandunadong 
kubo. Isa ang napatay at tatlo ang 
nasugatan sa mga kaaway. AB] 


21 armas nasamsam sa Mindanao 


DALAWAMPU'T isang armas ang 
nakumpiska ng mga Pulang mandi- 
rigma ng BHB sa tatlong magkaka- 
hiwalay na taktikal na opensiba sa 
Southern Mindanao Region nitong 
ikalawang linggo ng Nobyembre. 
Anim na M16, limang iba't 
ibang klase ng maiikling baril at 
anim na ammunition vests ang 
nasamsam sa isang walang putok 
na reyd ng BHB sa himpilan ng 
Philippine National Police (PNP) sa 
Quezon, Bukidnon noong gabi ng 
Nobyembre 11. Ayon sa pahayag ng 
Merardo Arce Command (BHB- 
Southern Mindanao), ang taktikal 


4 


na opensiba ay pinag-isang opera- 
syon ng mga pwersa ng BHB mula 
sa Front 53 at Front 6. 

Sa araw ding iyon, bandang 
alas-2 ng hapon, tinambangan ng 
isang iskwad ng Magtanggol Roque 
Command ng BHB ang mga pwersa 
ng kaaway sa Sityo Balaganun, 
Barangay Managa, Bansalan, Davao 
del Sur. Dalawang ripleng M16 at 
isang M14 ang nasamsam mula sa 
dalawang nasugatang elemento ng 
CAFGU at isang regular na sundalo 
ng 57th IB na sumuko. Kinilala ang 
sumukong sundalo na si Dennis 
Capilio. Matapos mabigyan ng 


unang lunas ng mga medik ng BHB 
ang dalawang elemento ng CAFGU, 
tinulungan silang makasakay tungo 
sa pinakamalapit na ospital. 
Pinasama sa kanila si Capilio. 

Bago ito, pitong armas na kina- 
bibilangan ng tatlong M16, isang 
M14, isang shotgun at dalawang 
pistola ang nakumpiska ng BHB 
mula sa apat na pulis sa isang 
walang putok na reyd sa detats- 
ment ng 110st Provincial Mobile 
Group ng Philippine National Police 
sa Barangay Magdum, Tagum City, 
Davao del Norte mga alas-10 ng 
gabi noong Nobyembre 8. JAB 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


Mga pulis, 
tinambangan sa Quezon 


ISANG upisyal ng 415th Provincial Mobile Group 
ng PNP ang napatay at tatlo ang nasugatan sa 
pananambang ng BHB bago maghating gabi 
nitong Nobyembre 19 sa Barangay Lumingon, 
Tiaong, Quezon. Nakasakay sa isang mobile patrol 
ang anim na pulis nang ambusin sila. Nabihag 
ang isang pulis pero di naglaon ay pinalaya rin ito 
ng mga Pulang mandirigma. Isang M16 at isang 
pistola ang kanilang nasamsam sa mga pulis. 
Isang araw bago ang pangyayari, dalawang 
sundalo ang nasugatan sa command-detonated 
land mine na pinasabog ng BHB sa Barangay 
Bataan, Sampaloc sa parehong prubinsya noong 
Nobyembre 18. [AB] 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga operasyong harasment 


TATLONG elemento ng kaaway ang napatay at tatlo rin ang 
nasugatan sa dalawang magkahiwalay na operasyong haras- 
ment ng BHB sa Nueva Ecija at Sorsogon nitong Oktubre at 
Nobyembre. Isa namang pulis ang nasamsaman ng kanyang 
pistola sa Catanduanes. 

Sa Nueva Ecija, napatay ang isang pulis habang nasug- 
atan ang tatlo pa niyang kasamahan nang paputukan ng 
mga Pulang mandirigmang sakay ng isang dyip ang isang 
tsekpoynt ng PNP sa Barangay Sto. Cristo, Gapan nitong 
Nobyembre 16. 

Bago ito, hinaras ng isang tatlo-kataong tim ng mga 
gerilya ng BHB ang mga sundalo ng Philippine Army na nag- 
ooperasyon sa Barangay Bigen, Bulan noong gabi ng 
Oktubre 17. Dalawang sundalo ang kumpirmadong napatay. 

Samantala, isang pulis sa Baras, Catanduanes ang na- 
kumpiskahan ng BHB ng isang 9 mm noong Oktubre 9. W 


Mga ebidensya ng katiwalian, 
korapsyon at karahasan, inihapag sa CCTA 


a kabila ng mga panggugulo 
S:: pananabotahe at tuluy- 

tuloy na pagmamaliit ng Mala- 
kanyang, matagumpay na naidaos 
ang mga pagdinig ng Citizens’ 
Congress for Truth and Accountabi- 
lity (CCTA) ukol sa mga reklamo 
laban kay Gloria Arroyo. Dinaluhan 
ng humigit-kumulang 400 delegado 
ang mga pagdinig ng CCTA nitong 
Nobyembre 8, 9, 15 at 16. Pinamu- 
nuan ni dating Vice President 
Teofisto Guingona Jr. ang mga pag- 
dinig. 

Nakasampa sa CCTA ang mga 
kaso ng pandaraya sa nakaraang 
eleksyon, mga paglabag sa karapa- 
tang-tao at korapsyon ng rehimeng 
Arroyo. Ang mga ito rin ang nila- 
man ng kasong impeachment laban 
kay Arroyo, Binigyang-pagkakata- 


imbitasyon para rito. 


titimbang ng ebidensya na sinusu- 


on ng CCTA si Arroyo na magtanggol 
subalit buong kabastusan lamang 
na pinagpupunit ng isang upisyal 
ng Malakanyang ang pormal na 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


Ang mga ebidensya kaugnay ng 
mga kasong ito ay isinusumite at 
masinop na sinusuri sa CCTA, alin- 
sunod sa mga pamantayan sa pag- 


nod sa mga regular na korte. 
Pagkatapos ng mga pagdinig, 

inaasahang babalangkasin ng CCTA 

ang mga rekomendasyon at pana- 


5 


wagan para sa pagkilos ng sam- 
bayanang Pilipino. Ang mama- 
mayan na ang magbibigay ng hatol 
kay Arroyo at magpapataw ng 
karampatang kaparusahan. 


Lansakang pandaraya sa elek- 
syon. Binuksan noong Nobyembre 8 
sa UP Theater sa UP Diliman ang 
mga kaso ng pandaraya sa elek- 
syong 2004. Naghapag ng mara- 
ming dokumento si dating Solicitor 
General Frank Chavez upang ipakita 
ang malawakang pandaraya ng 
kampo ni Gloria Arroyo. Kabilang sa 
mga lugar kung saan ito garapalang 
naganap ay sa Cebu, Bohol, Iloilo, 
Negros Occidental, Pampanga, Ilo- 
cos Sur at Southern Leyte. 

Kabilang sa mga tumestigo ka- 
ugnay nito si Segundo Tabayoyong, 
dating hepe ng Documents Section 
ng National Bureau of Investigation 
na sumusuri sa iba't ibang doku- 
mento kaugnay ng eleksyon. 
Inilahad ni Tabayoyong ang nakita 
niyang mga palatandaang dinuktor 
ang mga “election return.” 

Humarap din ang tagapangulo 
ng Kilusang Magbubukid ng Pilipi- 
nas (KMP) na si Danilo Ramos. 
Aniya, ginamit ng kampo ni Arroyo 
ang pondo ng Ginintuang Masaga- 
nang Ani (ang tinaguriang “ferti- 
lizer funds”) sa pangangampanya 
para sa eleksyon. Ayon kay Ramos, 
wala ni isang magsasaka na kasapi 
ng Kilusang Magbubukid sa Pilipi- 
nas ang nakatanggap ng pondo o 
abono mula sa P1.828 bilyon na 
ipinalabas ng Department of 
Budget and Management noong 
2004. Ayon pa kay Ramos, na inila- 
bas ang naturang pondo sa pana- 
hon ng tag-ani, nang wala nang 
pangangailan ang mga magsasaka 
para sa abono. 

Ibinahagi naman ni Roberto 
Verzola, isang observer ng Namfrel 
at eksperto sa kompyuter, ang na- 
kwenta niyang pagbawas ng apat 
na milyong boto para sana sa kan- 


didatong si Fernando Poe Jr. subalit 
ibinilang kay Arroyo. 


Talamak na mga paglabag sa kara- 
patang-tao. Ikalawang kasong 
dininig ng CCTA ang malawakang 
paglabag sa karapatang-tao ng 
rehimeng Arroyo. Ayon kay Marie 
Hilao-Enriquez, BB pangkalahatang 
kalihim ng Human Rights Alliance- 
KARAPATAN, mayroong 4,692 kaso 
ng mga paglabag mula nang maupo 
si Arroyo noong Enero 20, 2001 
hanggang Setyembre 30, 2005. Ki- 
nabibilangan ito ng mga “pama- 
maslang, tangkang pagpatay, sapi- 
litang pagkawala, panonortyur, ili- 
gal na pang-aaresto at detensyon, 
walang pakundangang pamamaril, 
at pwersahang ebakwasyon.” 

Sa partikular, 262,000 indibid- 
wal at 28,000 pamilya sa 460 
komunidad na ang biktima ng umi- 
igting na militarisasyon, laluna sa 
Southern Tagalog, Eastern Visayas 
at Southern Mindanao. Batay sa 
talaan, umaabot sa 410 ang mga 
pinatay, 153 ang dinukot, at 21 
boluntir ng mga organisasyon ng 
karapatang-tao ang pinaslang. Ang 
itinuturong may kagagawan nito ay 
mga elemento ng Armed Forces of 
the Philippines (AFP), Philippine 
National Police (PNP), mga elemen- 
to ng CAFGU at mga bayarang vigi- 


lante. Pinatutunayan ito ng mga 
fact sheet, affidavit, mga sertipika- 
syon ng pagkamatay, mga ulat ng 
medico-legal, mga ulat ng fact-find- 
ing mission, at mga blotter ng 
pulisya. 

Ipinahayag din ni Cong. Satur 
Ocampo na umaabot na sa 80 lider 
at kasapi ng Bayan Muna ang bikti- 
ma ng asasinasyong pulitikal. Igini- 
it ni Ocampo na ang pamamaslang 
sa mga lider at kasapi ng 
demokratiko at progresibong orga- 
nisasyon ay idinidirihe ng AFP ay 
isinasagawa ng AFP at iba pang 
armadong galamay ng estado at 
pinasisimunuan mismo ng rehimeng 
Arroyo. 

Humarap din ang 14 taong 
gulang na si Adelyn Albarillo, na 
sampung taon pa lamang nang ma- 
saksihan niya ang walang awang 
pagpatay ng mga elemento ng 
204th Brigade ng Philippine Army 
sa kanyang ama't ina sa San 
Teodoro, Oriental Mindoro noong 
Abril 28, 2002. Isinalaysay din ni 
Christine Abalos ng (Catbalogan, 
Samar ang pagdukot at pagpatay ng 
militar noong Marso 28 sa kanyang 
ama na si Patricio Abalos, lider ng 
lokal na kooperatiba. Sinariwa rin 
ni Rene Galang, pangulo ng United 
Luisita Workers Union, ang walang 
habas na pagbuwag at pamamaril 
ng mga pwersa ng militar, pulisya 
at gwardya sa hanay ng mga wel- 
gista sa Hacienda Luisita, Inc. sa 
Tarlac City noong Nobyembre 16, 
2004. Pitong welgista ang namatay 
at marami ang nasugatan sa madu- 
gong dispersal. 


Korapsyon at iba pang katiwalian. 
Inamin naman ni Corazon “Dinky” 
Soliman, dating kalihim ng 
Department of Social Work and 
Development (DSWD) na naging 
instrumento siya sa talamak na 
pandaraya noong nakaraang elek- 
syon. Ibinunyag niyang pumayag 

“CCTA...”, sundan sa pahina 7 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


“CCTA...”, mula sa pahina 7 


ang gabinete sa pakana sa 
eleksyon ni Arroyo na pamama- 
hagi ng limang milyong card ng 
Philippine Health Insurance 
(PhilHealth) na may bisang 
isang taon at nagkakahalaga ng 
P1,600 bawat isa. Ayon kay 
Soliman, siya mismo ay nama- 
hagi ng 3,000 PhilHealth card 
sa Pangasinan, ang prubinsya 
ni Fernando Poe, Jr. Sa harap ng 
CCTA, humingi si Soliman ng 
paumanhin sa mamamayang 
Pilipino dahil naging bahagi 
siya sa pagkakanulo sa tiwala 
ng publiko. 

Inilahad naman ni Maita 
Santiago, pangkalahatang kali- 
him ng Migrante International, 
na noong 2003, kumita ang 
gubyerno ng P1,237,004,100 
mula sa Welfare Fund Contribu- 
tion ng mga Overseas Contract 
Workers at P830,299,200 mula 
sa Medicare Fund ng OCW. 
Inilipat ang perang ito sa 
umano'y “malawakang paglikas 
ng mga OCW sa Iraq” at sa 
“Classroom Galing sa Mamama- 
yang Pilipino sa Abroad” o 
CGMA. Batay sa hinahawakang 
mga dokumento, tinuran din ni 
Santiago na ang P530,382,446 
ay inilipat mula sa Overseas 
Workers Welfare Administrati- 
on's Medicare Fund tungong 


PhilHealth Insurance Fund 
noong Pebrero 2, 2004. 
HALOS buo na ang larawan 


mula sa noo'y mga kalat-kalat 
na ebidensya ng kabulukan at 
katiwalian ng gubyernong Arro- 
yo. Gayunpaman, marami pa 
ang gustong tumestigo. Upang 
bigyang-daan ito, nagtakda ng 
karagdagang araw ng pagbista 
sa Nobyembre 23. Inaasahang 
matatalakay pa ang iba pang 
kaso ng katiwalian kabilang ang 
kontrata sa Northrail Transit, 
Venable LLP, at iba pa. JAB 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


Ipit ang rehimeng Arrroyo 


Arroyo mula loob at labas ng naghaharing uri at maging mula sa amo 


Piro na hinahambalos ng sunud-sunod na krisis ang rehimeng 


nitong imperyalismong US. 


Ibinunyag ng oposisyon noong 
unang linggo ng Nobyembre ang 
tatlong magkakahiwalay na doku- 
mento kung saan tinasa ng imperya- 
lismong US ang kasalukuyang kala- 
gayan ng bansa at katayuan ng lokal 
na papet nito. Ayon sa mga ito, 
hindi na epektibo si Arroyo bilang 
tagapangalaga ng naghaharing sis- 
tema. Minaliit din nito ang kakaya- 
han ni Arroyo bilang ekonomista 
dulot ng kainutilan niyang lutasin 
ang krisis sa pinansya ng bansa. 
Binatikos din ng US ang kabulukan 
ng rehimen na pinatampok ng kali- 
wa't kanang mga kaso ng anomalya 
at korapsyon. 

Sa harap nito, dali-daling ipina- 
dala ni Arroyo sa US ang kalihim ng 
Department of Foreign Affairs na si 
Roberto Romulo upang kalmahin 
ang kanyang mga amo, makipagne- 
gosasyon upang patagalin pa siya 
sa pwesto at maghanap ng mga 
paraan at proseso ng pagtakas saka- 
ling masipa siya sa Malakanyang. 

Kasabay nito, naghanda ng mga 
panansalang hakbang si Arroyo 
upang hindi siya pwedeng traydurin 
ng mga pulitiko na nag-aastang 
kanyang mga kaalyado. Ibinunyag 
ng kampo ni Arroyo ang balak sana 
ni dating presidente Fidel Ramos na 
maglunsad ng kudeta noong Hunyo. 
Binalaan ni Arroyo ang sinumang 
nagpaplanong tanggalin siya sa 
marahas na paraan na handa rin 
siyang suklian sila ng mas masahol 
pang dahas. Nagkalat si National 
Security Adviser Norberto Gonzales 
ng mga kwento tungkol sa umano'y 
mga pakanang kudeta na noo'y 
tinawag nilang mga “Atake sa 
Setyembre.” Ginawa itong sangka- 
lan para sa iba't ibang mapaniil na 
hakbangin laban sa sinumang tumu- 


tutol sa paghahari ni Arroyo. Nang 
lumipas ang Setyembre nang walang 
nangyari, ginamit naman ni Arroyo 
si Sen. Miriam Santiago upang ikalat 


na maglulunsad ng kudeta sa 
Disyembre si Ramos. 

Sa harap ng lahat ng ito, nagku- 
kumahog si Arroyo na tabunan ang 
mga iskandalong bumabalot sa ka- 
nyang rehimen at wakasan ang mga 
tangkang ungkatin ang mga kaso ng 
pandaraya at iba pang kabulukan ng 
kanyang paghahari. Nitong Nob- 
yembre ay idineklara niyang “tapos 
na” ang “kontrobersya” na ibinun- 
sod ng “Gloria-Garci tapes.” Hindi 
na gagalangin ng kanyang rehimen 
ang mga ligal na hakbang upang 
buhayin ang mga kaso ng pandaraya 
na nakaangkla sa mga teyp. Pinatu- 
nayan na diumano ng kongreso ang 
pagiging lehitimo ng panunungku- 
lan ni Arroyo nang ibasura ng mga 
alipures niya ang kasong impeach- 
ment. Gayundin, pinagtibay na ng 
Korte Suprema ang katayuan ni 
Arroyo dahil sumang-ayon ito sa 
mga resulta ng Presidential Electoral 
Board ng Kongreso. Hindi naman 
umano nakakapaglunsad ng 
malalaking rali ang oposisyon. 

Subalit anumang pagpupumilit 
ni Arroyo, hindi basta-basta magla- 
laho ang malalaking usapin laban sa 
kanya. Sa mga imbestigasyon ng 
Senado, nagpapatuloy ang pagbu- 


“Ipit ...”, sundan sa pahina 8 


7 


2250: PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Pinakahuling mga kaso ng pamamaslang 


itong progresibong lider sa 

Central Luzon, Bicol at Eastern 
Visayas ang magkakasunod na 
pinatay nitong Nobyembre ng mga 
death squad na pinatatakbo ng 
militar. 

Natagpuang nakasilid sa mga 
sako sa Barangay Pinili, San Jose 
City, Nueva Ecija nitong Nobyem- 
bre 20 ang mga bangkay ng mag- 
asawang Danilo at Maribel Supena, 
kapwa myembro ng Bayan Muna. 
Dinukot sila noong Oktubre 26. 

Pinagbabaril naman nitong 
Nobyembre 21 sa interseksyon ng 
Guagua at Floridablanca si Rommel 
Arcilla, myembro ng Bagong 
Alyansang Makabayan. 

Pinaslang nitong Nobyembre 


“Ipit...”, mula sa pahina 8 
bunyag ng mga detalye hinggil sa 
maanomalyang paggamit nina Arro- 
yo para sa kampanyang elektoral ng 
daan-daang milyong pisong pon- 
dong pambili sana ng subsidyong 
abono para sa mga magsasaka. Hin- 
di rin tinatantanan ng Senado ang 
imbestigasyon sa mga anomalya ka- 
ugnay ng pagwawaldas sa pondo ng 
Philhealth para rin sa eleksyon at 
ng iligal na paggamit ng rehimen ng 
P27 bilyon sa P35 bilyong nakaw na 
yaman ng mga Marcos na dapat ay 
nakalagak lamang sa bangko. Pina- 
kinggan din ng Senado ang mga 
testigo tungkol sa mga panunhol at 
pandarayang ginawa ni Mike Arroyo 
sa Lanao sa panahon ng eleksyon. 
Sa kongreso, kinastigo sa bora- 
dor na ulat ng limang komiteng 
nag-imbestiga sa “Hello Garci” 
tapes ang rehimeng Arroyo sa sad- 
yang pagtatakip nito sa katoto- 
hanan hinggil sa iskandalo. Nilaman 
ito ng borador sa kabila ng kontrol 
ng Malakanyang sa mayorya ng Kon- 
greso at sa kabila rin ng pagsisikap 


8 


19 sa Barangay Lourdes Sur, 
Angeles City si Errol "Reymund" 
Sending, organisador ng Kadamay 
at myembro ng Bayan Muna. 
Limang bala ang umutas sa 
kanyang buhay. 

Sa Sorsogon (City, binaril sa 
harap ng kanyang bahay nitong 
Nobyembre 18 si Ricardo Uy, upi- 
syal ng Bayan Muna sa syudad. 
Agad na namatay si Uy matapos 
magtamo ng limang tama ng bala. 
Si Uy ay brodkaster din sa lokal na 
istasyon ng radyo at kilalang bu- 
mabatikos sa mga paglabag ng 
militar sa karapatang-tao sa rehi- 
yon. 

Binaril din nitong Nobyembre 
15 ng tatlong lalaking lulan ng mo- 


ni Arroyo at mga alipures niya na 
baguhin ito bago maging pinal ang 
report. Gayon na lamang ang pagku- 
kumahog ng kampo ni Arroyo na 
supilin ang ulat kahit kung tutuusin 
ay wala rin itong ngipin dahil ni 
hindi ito nagtukoy ng anumang 
pananagutan ni Arroyo sa batas 
nang tawagan niya si Comelec Com- 
missioner Virgilio Garcillano sa 
kainitan ng pagbibilang ng boto 
noong eleksyong 2004. 

Patuloy ang mga panawagan at 
pagkilos ng iba't ibang sektor ng 
mamamayan para ilantad at pana- 
gutin si Arroyo at mga kasabwat 
niya sa malalaking krimen nila sa 
bayan. Pinakamatingkad rito nitong 
huling mga linggo ang ginagawang 
pagdinig ng Citizens” Congress for 
Truth and Accountability (CCTA) na 
ipinalit ng mamamayan sa prose- 
song impeachment. Tahasan nitong 
pinasisinungalingan ang pag-aakala 
ni Arroyo na hahayaan ng mama- 
mayan na mailibing na lamang sa 
limot ang mga kriminal na panana- 
gutan niya sa bayan. JAB 


torsiklo si Bienvenido Bajado, ka- 
salukuyang tagapangulo ng Bayan- 
Eastern Samar, myembro ng konse- 
ho ng Bayan-Eastern Visayas at 
dating vice mayor ng Maydulong, 
Eastern Samar. Bago ito, noong 
Nobyembre 7 ay binaril ng dala- 
wang lalaki si Jose Ducalang, 
municipal coordinator ng Bayan 
Muna sa Ormoc City at empleyado 
ng lokal na gubyerno ng lunsod. 
Sa pagkakapaslang sa mag- 
asawang Supena, umaabot na sa 71 
upisyal at myembro ng Bayan Muna 
ang pinapatay mula nang maupo sa 
pwesto si Gloria Arroyo. Sa loob 
lamang ng taong ito, umabot na sa 
25 ang mga pinatay na lider ng 
Bayan Muna. JAB] 


Karahasan sa Hacienda 
Luisita 
LABING-ISANG residente ng 
Hacienda Luisita ang iligal na 
inaresto ng mga tauhan ni Brig. 
Gen. Jovito Palparan noong 
Nobyembre 15, bisperas ng 
unang anibersaryo ng masaker 
ng pitong manggagawa at 
manggagawang bukid sa asyen- 
da. Inaresto sila sa Barangay 

Balite, Tarlac City. 


Pinaratangan ni Palparan 


ang mga inaresto, kabilang ang 
isang 12-taong gulang na bata, 
ng pagpaplano ng armado at 
mararahas na operasyon laban 
sa mga pwersa ng militar. Dahil 
walang bahid ng katotohanan 
ang mga paratang ni Palparan, 


napilitan siyang kagyat na 
palayain ang walo sa mga 
dinakip. 

Sinampahan naman niya ng 
gawa-gawang kaso ng iligal na 
pag-iingat ng mga baril ang na- 
titirang tatlo. [AB] 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


EVAT at nakapakong sahod 
Dobleng hambalos sa anakpawis 


Ss tangkang linlangin ang mamamayan at buhusan ng malamig 


na tubig ang kanilang tumitinding galit dulot ng pagpapa- 

tupad ng expanded value added tax (EVAT), nagkunwari si 
Gloria Arroyo na sinusuportahan niya ang pagsasabatas ng maka- 
tarungang pagtataas sa sahod ng mga manggagawa. 


Nag-asta siyang maka-mangga- 
gawa sa harap ng mariing pag- 
batikos ng mamamayan sa malupit 
na hagupit ng EVAT sa kanilang ka- 
buhayan. Dalawang beses niya 
itong binanggit nitong Nobyembre. 
Ngunit agad din niya itong binawi 
matapos magpahayag ng pagtutol 
ang malalaking negosyanteng su- 
musuporta sa kanyang pananatili sa 
poder at sa lahat ng iba pa niyang 
patakaran nang walang anumang 
kwestyon. 

Bilang palusot, sinabi ng mga 
upisyal ni Arroyo na nagkamali la- 
mang ang masmidya at ang madla 
sa pag-intindi sa kanyang mga sina- 
bi. Ang inirerekomenda lamang niya 
umano sa Kongreso ay ang pagtiti- 
yak na nasusunod ang umiiral na 
mga batas sa pasahod. Sinuhayan 
ito ng mga pahayag na nagsabing 
hindi makabubuti sa bansa ang pag- 
tataas ng sahod. 

Kapakanan ng negosyo higit 
sa kapakanan ng anakpawis. Kako- 
ro ang malalaking negosyante, idi- 
neklara ni Arroyo na hindi napa- 
panahon ang pagtataas sa sahod, 
itataboy lamang nito ang mga da- 
yuhang negosyante palabas ng 
bansa at, alinsunod sa kanyang 
pagtaya bilang ekonomista, maka- 
sasama pa nga sa mga mangga- 
gawa! 

Nagbanta naman ang malala- 
king kapitalistang kakampi ni Arro- 
yo na magbubunsod ng malawakang 
tanggalan ng mga manggagawa ang 
pagtataas sa kanilang sahod. 

Matindi ang pagtutol ng mga 
negosyante sa pagsasabatas ng 
across-the-board na dagdag na 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


px 
N 

sahod. Mas pabor sila kung 

idadaan sa mga regional 
wage board (RWB) ang usapin { 
ng sahod dahil kontrolado nila #4 
ang mga ito. Ang mga RWB ay 
mga ahensya na nagpapasya sa 
usapin ng sahod. Binubuo ito 
ng tigdadalawang kinatawan ng @ 
mga dilawang unyon, mga ne- ka 
gosyante at ng gubyerno. 

Sa nakaraang ilang taon, ` 
ang RWB ang nagsilbing instrumen- 
to para pigilan ang pagtataas sa sa- 
hod ng mga manggagawa. Noong 
Hunyo hanggang Hulyo, mapang- 
insultong iniutos ng RWB ang P6 
hanggang P25 kada araw na dagdag 
sahod sa iba't ibang rehiyon sa 
harap ng malawakang panawagan 
para sa P125 dagdag sa arawang 
minimum na sahod. 

Lalong mapang-insulto ang 
hungkag na alok ni Arroyo na sa 
halip na itaas ang sahod, ipagpa- 
paliban na lamang sa pagbabayad 
sa withholding tax ang mga mang- 
gagawa. 

Sumisirit na presyo, kakaram- 
pot na sahod. Nakapako sa ngayon 
sa P275 kada araw ang minimum na 
sahod ng mga manggagawa sa 
Metro Manila bukod sa P50 Cost of 
Living Allowance na maaaring 
ipagkait anumang oras ng kapitalis- 
ta batay sa sarisaring palusot. 
Samantala, pinakamababa ang min- 
imum na sahod sa Autonomous 
Region in Muslim Mindanao na uma- 
abot lamang sa P180. Bukod sa 
napakaliit ng minimum na sahod, 
karaniwang hindi pa ito sinusunod 
ng mga negosyante. 

Mag-iisang dekada nang iginigi- 


it ng mga manggagawa ang P125 
dagdag sa kanilang sahod at ng mga 
mga kawani ng gubyerno ang 
P3,000 dagdag sa kanilang sweldo. 
Sadyang hindi nakaaagapay ang 
pabarya-baryang pagtataas ng 
sahod ng mga manggagawa at swel- 
do ng mga kawani sa nagdaang mga 
taon sa mabilis na pagsirit ng 
presyo ng mga bilihin at serbisyo, 
laluna't ipinatupad nitong Nobyem- 
bre ang EVAT at nakatakdang itaas 
sa 12% ang buwis na ito mula sa 
kasalukuyang 10%. Noong Setyem- 
bre, mismong ang National Wages 
and Productivity Commission ang 
nagsabing ang isang anim-kataong 
pamilya sa Metro Manila ay nangan- 
gailangan ng P681 bawat araw para 
mamuhay nang disente. 

Samantala, tuluy-tuloy na tu- 
mataas ang mga presyo ng mga sali- 
gang bilihin at singil sa mga bata- 
yang serbisyong kailangan ng ma- 
mamayan. 

Hindi kataka-taka na ibayo pang 
dumami ang dumaranas ng kahira- 
pan. Ayon sa pinakahuling sarbey 
ng Pulse Asia, lumabas na 75% ng 
mga Pilipino ang nagsasabing sila 
ay mahirap o labis na naghihirap. [EB 


9 


Singil sa kuryente, 
tumaas na naman 


BUNGA ng pagpapataw ng 10% 
Expanded Value Added Tax (EVAT) 
mula Nobyembre 1, malaki ang iti- 
naas at itataas ng singil sa 
kuryente. Magbabayad ng karagda- 
gang P108.35 sa buwan ng Nob- 
yembre ang tinatayang 1.2 mil- 
yong konsyumer ng Manila Electric 
Co. (Meralco) na kumukonsumo ng 
200 kilowatt-hours (kWh) kada 
buwan. Binubuo nila ang 31.8% 
ng kabuuang bilang ng kustomer 
ng Meralco sa Metro Manila at mga 
kalapit na prubinsya. Kung dati'y 
P1,554 ang kanilang binabayaran, 
ngayo'y aabot na ito sa P1,662.35 
(6.97% pagtaas). 

Samantala, tataas nang 
P11.48 ang babayaran ng mga ku- 
mukonsumo ng 50 kWH (P189.46 
tungong P200.94) at P41.13 
naman para sa kumukonsumo ng 
100 kWh (P610.63 to P651.76.). 
Muli pa itong lolobo sa susunod na 
serye ng pagtaas ng VAT mula 10% 
tungong 12% na nakatakdang ipa- 
tupad pagpasok ng 2006. 

Bukod pa sa pagtaas na dulot 
ng EVAT, magbabayad nang mas 
mahal ang mga konsyumer dahil sa 
pagtataas ng singil ng Napocor. 
Planong maningil ng Napocor sa 
mga  sinusuplayan nito ng 
kuryente ng dagdag na 45 
sentimo kada kWH sa Luzon, 64 na 
sentimo kada kWH sa Visayas at 51 
sentimo kada kWH sa Mindanao. 
Umaabot sa P19 bilyon ang nais 
makolekta ng Napocor mula sa 
mga konsyumer. 

Tiyak na mamamayan din ang 
papasan ng pagtaas ng singil ng 
Napocor dahil ito ang nagsusuplay 
ng kuryente sa Meralco at iba pang 
kumpanya at mga kooperatibang 
naghahatid ng kuryente sa mga 
bahay at empresa. [AB] 


10 


Masaker sa Pasig 


Ayon sa mga saksi, nauna 
munang hinabol at pinaputukan 
ng mga pulis na sakay ng isang 
van ang mga lalaking lulan ng 
isang kotse. Nasukol ang mga 
lalaki at matapos ng ilang minu- 
to'y nakitang nakabulagta na sa 
loob ng kanilang sasakyan. 

Ang sumunod na pangyayari 
ay nakunan ng bidyo. Doo'y 
makikitang paisa-isang binabaril 
ng mga pulis ang tatlong lalaking 
nakahandusay na sa loob ng 
kotse. Sa isang bahagi ng bidyo 
ay makikitang bahagya pang 
gumagalaw ang kamay at ulo ng 
isa bago siya pinaputukan ng 
tauhan ng TMG. Makikita sa bidyo 
na walang hawak na baril ang 
mga lalaki. Kaya't labis na di 
kapani-paniwala ang sinasabi ng 
pulisya na ang mga biktima ay 
nanlaban. Pinagdududahan din 
ang sinasabing nakuhang mga 
plaka ng sasakyan matapos maki- 
ta sa bidyo na may pulis na 
aktong may inilalagay sa likod ng 
sasakyan. 

Nagkabuhol-buhol ang mga 
palusot ng mga pinuno ng PNP sa 
desperasyong pagtakpan ang lan- 
tarang paglabag ng mga pulis sa 
mga umiiral na alintuntunin sa 
pakikipagsagupa. Pilit nilang 
pinalalabas na armado ang tat- 
long lalaki at sa aktwal ay 
nakipagputukan pa raw sila sa 
mga pulis. 

Nagkakandarapa ngayon ang 
PNP at matataas na upisyal ng 


ng estado ang tumambad sa publiko nang pag- 
babarilin ng mga elemento ng Philippine 
National Police-Traffic Management Group (PNP- 
TMG) ang tatlong di armadong 


Nobyembre 7 sa Ortigas Avenue, Pasig (City. 
Ang pangyayari ay nakunan ng bidyo ng 
Z isang cameraman ng istasyong UNTV. Bukod 


sa cameraman, nasaksihan din ng isang dating 
mayor, mga tao sa lansangan at drayber ng taksi. 


IE na namang patunay sa brutalidad at pasismo 


lalaki noong 


rehimen na pagtakpan ang krimen 
ng mga pulis. Tinatangka ng PNP 
at ng rehimen na pigilan ang 
imbestigasyon at tabunan ang 
mahahalagang ebidensyang mag- 
papatunay na masaker at hindi 
sagupaan ang nangyari. 

Pinag-iinitan ng mga pulis 
ang mga nakasaksi at pinagba- 
bantaang huwag nang tumestigo. 
May gana pa ang PNP na takutin 
ng kasong obstruction of justice 
(pagsagka sa proseso ng hus- 
tisya) ang nakakuha at naglabas 
ng bidyo ng masaker dahil 
tumatanggi itong ibigay sa PNP 
ang orihinal na teyp. Napilitan 
lamang ang PNP na maglunsad ng 
huwad na imbestigasyon at isus- 
pinde ang mga nasangkot na pulis 
matapos lumakas ang pagbatikos 
sa naging kondukta at resulta ng 
kanilang pamamaril. 

Labis na kahayupan ang 
ginawang pagmasaker ng pulis sa 
tatlong “akusadong kriminal. 
Walang kaabug-abog na niyu- 
rakan ng mga pulis ang lahat ng 
kinikilalang mga alituntunin sa 
pakikitungo sa mga suspek o 
kahit sa mga kriminal. Ilang oras 
lamang matapos ang insidente ay 
ipinagyabang na ito ni Arroyo 
bilang isa sa mga tagumpay ng 
kanyang programa laban sa krimi- 
nalidad. At sa harap ng maraming 
batikos sa pangyayari, pinawa- 
langsala at binigyang-matwid pa 
ang pagmasaker na ginawa ng 
mga pulis. [AB] 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


Enrile, muling mananalanta 
sa kagubatan ng Samar 


Mer na ipinagbawal ang pagtotroso sa Samar sa loob ng 


nakaraang 16 na taon. Bunga ito ng malawakang pagtutol ng 

mamamayang Samareño sa pagtotroso sa kanilang isla dahil sa 
sunud-sunod na mga delubyong idinulot ng pagkakalbo ng kanilang 
kagubatan. Ngunit ang lahat ng ito'y magbabago kung si Gloria Arroyo 
at kakutsaba nitong si Sen. Juan Ponce Enrile ang masusunod. 


Nabunyag noong Agosto 16, 
binigyan ng gubyernong Arroyo ng 
pahintulot na muling makapag- 
troso ang San Jose Timber 
Corporation (SJTC) sa isla. Malinaw 
na walang ibang sadya ang rehi- 
meng Arroyo kundi ang suklian ng 
pampulitikang pabor si Sen. Juan 
Ponce Enrile, may-ari ng SJTC. 
Kapalit ito ng pagkuha ng suporta 
ni Enrile sa harap ng naglilitawang 
iskandalo ng rehimeng Arroyo. Para 
lamang makapanatili sa poder, sa 
isang iglap ay winakasan ng rehi- 
men ang mga naipong tagumpay 
ng mamamayan sa mahabang 
pakikibaka laban sa paninira sa 
kalikasan. Muling inilalagay ng 
rehimen sa panganib ng mga 
delubyo ang isla. 

Ipinamamalas ng sabwatang 
Arroyo-Enrile ang lalim at saklaw 
ng korapsyon ng rehimen at 
walang pakundangang paggamit 
nito ng lahat--malaking pera, 
makapangyarihang mga pusisyon, 
nakatatakam na pribilehiyo at 
matatabang kunsesyon--para la- 
mang may makabig at manyutralisa 
kahit paisa-isa mula sa reaksyuna- 
ryong oposisyon sa desperadong 
hangaring makapanatili sa poder. 
Bago pa ito, naibukas na ni Arroyo 
ang malawak na kabundukan at 
kalupaan ng Samar sa iba't ibang 
dayuhang kumpanya ng pagmimi- 
na. 

Ang muling pagpapahintulot sa 
STILC na magtroso sa Samar ay 
pagbawi sa kautusan laban sa pag- 
totroso na inilabas ni dating Pres. 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


Corazon Aquino noong Pebrero 8, 
1989. Ginawa ito ni Aquino mata- 
pos ang limang araw ng 
malawakang pagguho ng mga bun- 
dok at pagbaha sa Eastern at 
Northern Samar. Mahigit 80 katao 
ang namatay sa Eastern Samar 
habang 100 naman ang nasawi sa 
Northern Samar. Umabot sa 33 
bayan ang nalubog sa baha at 
mahigit P100 milyon ang 
halaga ng mga nasir- 
ang tanim. Kagyat na 
sinundan ang delubyo 
ng matinding kagutu- 
man dahil sa mahabang 
panahon ng malaking kakulangan 
sa pagkain. 

Ang Timber License Agreement 
(TLA) ng SITC ay sumasaklaw sa 
95,770 ektarya na nasa gitna ng 
333,000 ektaryang Samar Island 
Nature Park (SINP). Bahagi ng 
eryang ibinigay ng Department of 
Environment and Natural Resources 
(DENR) sa SJTC ay nasa loob ng 
reserbang kagubatan. Dito mata- 
tagpuan ang tanging natitirang 
mayamang kagubatan sa isla. 
Sumasaklaw ang kagubatang ito sa 
tatlong prubinsya ng Samar, 
Northern Samar at Eastern Samar. 
Dito rin makikita ang maraming 
nanganganib nang mawalang ha- 
yop at halaman. Si Arroyo mismo 
ang upisyal na nagdeklara noong 
Agosto 13, 2003 sa malawak na 
kagubatang ito bilang protekta- 
dong parke. 

Pero. ngayon, di lamang 
pinahintulutan ng DENR ang SJTC 


na muling magtroso sa Samar, 
dinagdagan pa ng 16 na taon at 
tatlong buwan ang bisa ng TLA 
nito. Kung matutuloy, aabot hang- 
gang 2021 ang lisensya ng SJTC na 
magtroso, pambawi diumano ito sa 
mga taong ipinagbawal ang 
operasyon nito sa isla! 

Wawasakin ng pagtotroso ng 
SITC ang ilang mahahalagang 
watershed (lugar na pinagmumulan 
ng tubig sa mga ilog) sa loob ng 
SINP. Kapag nawasak ito, mame- 
meligro ang suplay sa tubig ng 
mamamayan ng tatlong prubinsya. 
Sasagasa rin ito sa isang malawak 
na proyektong pang-irigasyon sa 
Northern Samar na nakasalalay sa 
naturang watershed. Ang proyek- 
tong ito ang inaasahang magsusu- 
play ng tubig pang-irigasyon sa 
mga bulubunduking komunidad sa 
lugar. 


11 


Bukod sa karaniwang mama- 
mayan ng Samar, mariing tumutu- 
tol din sa muling pagtotroso ng 
SJTC sa isla ang mga upisyal at 
grupong simbahan sa isla, mga 
grupong nagtataguyod sa pa- 
ngangalaga ng kapaligiran, mga 
upisyal ng tatlong apektadong pru- 
binsya at maging ang Regional 
Development Council ng Eastern 
Visayas. 

Nagpahayag ng mariing pagtu- 
tol sina Bishop Jose Palma ng 
Calbayog, Bishop Leonardo Medro- 
so ng Borongan, Bishop Emmanuel 
Trance ng Catarman at Bishop 
Emeritus Angel Hobayan ng 
Catarman. Bukod sa mga pastoral 
letter na nagsasaad ng pagtutol, 
45 pari rin mula sa 25 parokya ang 
bumatikos sa SITC sa pamamagitan 
ng pinag-isa nilang pahayag. Sa 
Tacloban (City, kinundena ng 
Samahan han Gudti nga Parag-uma 
han Sinirangan Bisayas (SAGUPA) 
ang garapal na maniobra ni Arroyo 
na ialay ang kagubatan ng isla 
bilang suhol kay Enrile. Sa darating 
na Disyembre 1, balak nilang ilun- 
sad ang isang caravan laban sa 
pagtotroso na lalahukan ng mama- 
mayan mula sa tatlong prubinsya. 
Ang Samar Island Biodiversity 
Foundation ay maglulunsad rin ng 
iba pang katulad na kilos protesta. 

Gayundin, kinundena ng rebo- 
lusyonaryong kilusan sa Samar ang 
mga maniobra nina Arroyo at Enrile 
na wawasak hindi lamang sa 
kapaligiran ng Samar kundi sa 
buhay at kabuhayan ng mama- 
mayang Samarefio. Kabaligtaran ng 
mga programa ng reaksyunaryong 
rehimen, itinataguyod ng rebolus- 
yonaryong kilusan sa Samar ang 
mahigpit na pagbabawal sa malaki- 
hang pagtotrosong komersyal at 
pang-eksport, na siyang negosyo 
ng SJTC. Pinahihintulutan lamang 
ang limitado at responsableng 
pagpuputol ng mga kahoy para sa 
mga lokal na pangangailangan, 
katulad ng pagtatayo ng mga 


12 


Duguan ang rekord ng SJTC 


Mahaba at duguan ang rekord ang SJTC sa Samar. Kilala ito sa 
malawakang pangangamkam ng lupa ng mga magsasaka. Mula dekada 
1970 hanggang 1989, walang pakundagan nitong kinalbo ang kagu- 
batan sa isla. Kilala rin itong kasabwat ng diktadurang Marcos sa 
panunupil at pang-aabuso sa mamamayan. Nagsilbing pribadong 
hukbo ni Enrile, ministro sa depensa noon ni Marcos, ang pwersang 
panseguridad ng korporasyon. Nagsagawa ito ng maraming mga 
paglabag sa karapatang-tao, kabilang ang kahindik-hindik na mga 
masaker sa Las Navas at Maslog. 

Mahigit 40 katao, kabilang ang mga bata at sanggol ang walang 
awang pinagpapatay noong Setyembre 15, 1981 sa Sag-od, Las Navas, 
Northern Samar ng isang 18-kataong pangkat ng mga myembro ng 
Special Forces ng AFP na binigyang-laya para magkunwaring “Lost 
Command.” Iginigiit noon ng mamamayan ng Sag-od na nagtatrabaho 
sa SITC ang karampatang sahod at makataong pagtrato. 

Ang pangkat na nangmasaker sa mga taga-Sag-od ay binuo ni 
Enrile noong pang 1973 bilang espesyal na kontra-rebolusyonaryong 
pwersa sa ilalim ng pamumuno ni Col. Carlos Lademora. Kinopya ang 
konsepto nito sa mga katulad na “Lost Command” na binuo ng mga 
Special Forces ng US Armed Forces sa Vietnam noong panahon ng gera 
roon. Ginamit ni Enrile ang “Lost Command” ni Lademora para panga- 
lagaan ang sariling interes, salakayin ang BHB at MNLF at baseng masa 
nito at maghasik ng lagim sa Mindanao at Samar. 

Noong 1982 naman, mahigit 10 magsasaka ang pinatay ng mga 
goons ni Enrile sa Sityo Tamay, Barangay Karayakay, Maslog, Eastern 
Samar. Inilibing sila nang buhay sa isang malaking hukay na tambakan 
ng troso. Pinag-initan ni Enrile ang naturang mga magsasaka dahil 
aktibo silang lumalahok sa mga pagkilos laban sa SJITC. Binatikos nila 
ang pagkawala ng kanilang kabuhayan dahil sa pagtotroso ng SJTC at 
pagbabawal sa kanila na pumasok sa kagubatan para maghanapbuhay. 

Lampas dalawang dekada na ang nakararaan ngunit hanggang nga- 
yo'y hindi pa naparurusahan ang kriminal na SJTC at ang nasa 
pinakatuktok nito na si Sen. Juan Ponce Enrile. Wala ni isa sa mga 
goons ng korporasyon ang naparusahan. Walang natanggap na tulong 
o anumang indemnipikasyon ang mga biktima at mga pamilya nila. [EB 


bahay at paggawa ng mga kagami- 
tang pambahay. Kasabay nito, iti- 
nataguyod ng rebolusyonaryong 
kilusan ang pagsusulong ng mala- 
wakang edukasyon at kilusang 
masa para sa pangangalaga ng 
kagubatan, reforestation at pagpa- 
paunlad ng mga alternatibong 
kabuhayan upang itaas ang 
katayuang pang-ekonomya ng ma- 
mamayang nakasandig sa pag- 
totroso. 

Nakahanda ang rebolusyonar- 


yong kilusan, kasama ang mama- 
mayan ng Samar, na gawin ang 
lahat upang pigilan ang mga ope- 
rasyon ng SJTC at iba pang mga 
operasyong makasasama sa mga 
kagubatan at kabundukan ng isla. 
Ambag dito ng Bagong Hukbong 
Bayan ang pagkumpiska sa 
kagamitan ng sinumang magsasa- 
gawa ng iligal at malakihang 
komersyal na pagtotroso at pagti- 
tiyak na hindi na nila muling 
mapakikinabangan ang mga ito. [E 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


Galamay ni Palparan, 
pinatalsik sa Northern Samar 


nakabase sa Eastern Visayas (EV) noong Setyembre 


Tabas si Brig. Gen. Jovito Palparan bilang hepe ng 8th ID na 


dahil sa kaliwa't kanang mga protesta sa EV 
laban sa matitinding abusong militar sa ilalim ng z 
kanyang pamumuno. Pero nang mawala si c N, 8 
Palparan, naiwan doon ang masusugid niyang 
Manuelito Usi, 
hepe ng 63rd IB na nakabase sa Barangay 


galamay tulad ni Lt. Col. 


Opong, Catubig, Northern Samar. 


Si Usi ay isa ring upisyal ng 
militar na isinusuka ng 
mamamayan sa Northern 
Samar dahil sa dami ng 


mga paglabag sa ado. WG 


tang-tao na ginawa niya at 
ng kanyang mga tauhan. Isa sa 
pinakahuling abusong ginawa ni 
Usi ang pagpatay sa isang kasapi 
ng partidong Anak ng Bayan na 
nagngangalang Jolito Tabino. Si 
Tabino, 26, ay dinukot noong 
Setyembre 2 sa Barangay Bagacay, 
Palapag. Nakita na lamang ng mga 
residente ng kalapit na Barangay 
Osmefia ang kanyang bangkay 
noong Setyembre 10 na may nai- 
wan pang plastik na nakatali sa 
leeg at maraming mga sugat sa 
katawan--palatandaan na tinor- 
tyur muna siya bago pinatay. 

Pagkatapos ng insidenteng ito 
ay ipinagkalat pa ni Usi sa pama- 
magitan ng kanyang lingguhang 
programa sa isang lokal na ista- 
syon ng radyo sa Catarman na mga 
Pulang mandirigma raw ang 
pumatay kay Tabino, kahit alam na 
alam ng mga taga-Bagacay na mi- 
litar ang dumukot sa kanya. 
Ngunit anupaman ang gawing 
pag-iimbento ni Usi ay hindi na 
rin pinaniniwalaan ng mga taga- 
Northern Samar dahil bistado na 
nila ang mga salamangka ng 
berdugong hepe ng 63rd IB. 

Bago ito, isa pang karumal- 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


NA 


na krimen na 


dumal 
ginawa ng 63rd IB sa 

pamumuno ni Usi ang pag- 
istraping sa bahay ng pamilyang 
Conge sa Barangay Uno, Catubig, 


Northern Samar noong Agosto 
2004 na ikinamatay ng apat na 
buwang buntis na si Mely Conge at 
malubhang ikinasugat ng kanyang 
asawa at tatlong anak. Maraming 
saksi, kabilang ang mga nakaligtas 
na myembro ng pamilyang Conge, 
ang nagpapatunay na mga ele- 
mento ng CAFGU at 63rd IB ang 
may kagagawan nito. Pero gaya pa 
rin ng nakaugalian ni Usi, ipi- 
nangalandakan na naman niya na 
BHB raw ang responsable sa masa- 
ker. Hanggang ngayon ay wala pa 
ring hustisyang natatamo ang pa- 
milyang Conge. 

Tanda pa rin ng tahasang 
kawalang-respeto ng 63rd IB sa 
mamamayan, hinimpilan nila ang 


N 


N =] 
IR. Sia AN HA NG 5 LEYT EYTE / | 
ya Yeti 2 N NAT. 4 
13 


gia ON Sii 


KING Pusa NEN NYA 
; BERDUGO NGA USI A 
ZAYASI 


L 


< an a a 
aen = = | m 


— ee 
gr “ae 


mga barangay hall, 

day care center at mga 

kapilya sa mga liblib na barangay 

ng Bobon at Catarman at pinipin- 

turahan pa ng camouflage ang 
mga gusaling ito. 

Ngunit di lamang mga 
pangkaraniwang sibilyan ang 
binibiktima nila. Maging mga lokal 
na upisyal ng Northern Samar na 
pinagsususpetsahang sumusupor- 
ta sa rebolusyonaryong kilusan ay 
ginigipit, tulad nina Ferdinand 
Avila ng San Isidro, Nicolas Porog 
ng Victoria, Laureana Suan ng 
Allen, Linda Cinco ng Lope de 
Vega at Francisco Rosales ng 
Catarman. Bukod pa sila sa mga 
taong simbahan, propesor at 
tagamidya na hinaharas din ng 
63rd IB. 

Dahil sa matinding pagbatikos 
ng mga taga-Northern Samar sa 
mga kasuka-sukang pinaggagawa 
ni Usi at iba pang upisyal at 
tauhan sa ilalim ng kanyang 
pamumuno, napilitan na rin ang 
AFP na tanggalin si Usi bilang ku- 
mander ng 63rd IB nitong Nob- 
yembre. [AB] 


13 


5 Bana] BALITA 


Bilangguan sa India, sinalakay ng hukbong bayan 


SINALAKAY ng 1,000 mandirigma ng People's Liberation 
Guerrilla Army (PLGA) ng India ang isang bilangguan sa bayan 
ng Jehanabad sa estado ng Bihar nitong Nobyembre 13. 
Pinalaya nila ang aabot sa 400 nakakulong na rebolusyonaryo, 
aktibista at iba pang sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan 
sa India. Ang PLGA ay rebolusyonaryong armadong hukbo na 
nakapailalim sa Communist Party of India (Maoist) o CPI(M). 
Nabuo ang CPI(M) nang magsanib ang Communist Party of India 
(People's War) at Maoist Communist Center (India) noong 
Setyembre 21, 2004. 

Ang mga gerilya ng PLGA ay may malakas na baseng masa 
sa ilang estado ng India, kabilang ang Bihar, Andra Pradesh, 
Maharasatra, Orissa at Chhattisgarh kung saan masigla ang kilu- 
san ng mga magbubukid mula pa noong 1970. Noong nakaraang 
linggo, nireyd rin ng may 300 gerilya ang isang paaralan ng 
pulisya sa estado ng Jharkhand. Limang kadete ng pulisya ang 
napatay sa pagsalakay na iyon. 


500,000 manggagawa, nagprotesta sa Australia 


HALOS tumigil ang mga negosyo sa mga pangunahing lunsod 
ng Australia noong Nobyembre 15 nang maglunsad ng mga 
martsa-rali ang kanilang mga manggagawa. Aabot sa 500,000 
manggagawang Australian ang dumagsa sa lansangan sa 300 
koordinadong pagkilos upang tutulan ang mga kontra-mangga- 
wang “reporma sa paggawa” na isinabatas ng gubyerno ni 
Prime Minister John Howard. Ang pagkilos na ito ang itinutu- 
ring na pinakamalaking pagkilos ng mga manggagawa sa 
kasaysayan ng kilusang paggawa sa Australia. Sinuportahan 
ang malawakang pagkilos ng matataas na upisyal ng anim na 
estado ng Australia. 

Nasa sentro ng mga "reporma" ni Howard ang pag-atake sa 
organisadong manggagawa at kanilang mga unyon. Itinutulak 
ni Howard ang “desentralisasyon ng mga negosasyong 
industriyal” upang isaisantabi ang mataas na antas ng kolekti- 
bong pakikipagnegosasyon ng mga manggagawa at ng 
kanilang mga unyon. Pipigilan nito ang pagsasanib ng mga 
unyon sa industriyal at pambansang pederasyon at ililimita sa 
mga indibidwal na manggagawa o hiwa-hiwalay na mga unyon 
ang pakikipagnegosasyon. Sa gayon, mas madaling brasuhin 
ng mga kapitalista ang hiwa-hiwalay na organisasyon sa bawat 
planta. Wawasakin nito ang mga unyon at ipagkakait sa mga 
manggagawa ang karapatan nila sa pag-oorganisa sa sarili at 
kolektibong pakikipagnegosasyon. 

Itinutulak din ni Howard ang pagliligalisa sa kontraktwali- 
sasyon sa paggawa at pagbibigay ng higit na kapangyarihan sa 
mga negosyante na magtanggal ng mga manggagawa. Ayon sa 
mga manggagawa, labag ang mga ito sa kanilang mga 
karapatan at seguridad sa trabaho at ibayo lamang nitong 
palalalain ang dati nang masahol na kundisyon sa paggawa. 


14 


Blokeyo ng US sa Cuba, 
ibinasura ng UN 


MULING pinagbotohan sa United 
Nations General Assembly noong Nob- 
yembre 9 ang kundenahin at ipanawa- 
gan ang pagtatapos sa 40 taong pang- 
ekonomya, komersyal at pinansyal na 
embargo o blokeyo ng US laban sa Cuba. 
Bumoto ang halos lahat ng mga myem- 
brong na tapusin ang blokeyo na naging 
malaking salik sa kahirapang dinaranas 
ng Cuba. Umabot sa 182 bansa ang 
bumoto para sa pagtatanggal sa blo- 
keyo, habang apat--ang US, Israel, 
Palau at Marshall Islands--ang bumoto 
para panatiliin ito. 

Sa ilalim ng blokeyo na sinimulan ng 
US noon pang Oktubre 1960, pinalawak 
noong 1962 at tuluy-tuloy pang pina- 
saklaw sa mga susunod na taon, 
ipinagbawal ng US ang pakipagkalaka- 
lan, pamumuhuhan at anumang pampi- 
nansyang transaksyon ng mga kumpanya 
at mamamayan ng US sa Cuba. 

Noong Oktubre 2003, nag-utos si 
George W. Bush, presidente ng US, ng 
mga dagdag na paghihigpit at mga 
patakarang mapanupil laban sa Cuba. 
Kabilang dito ang ibayong paghihigpit 
sa pagbyahe sa Cuba, pagbabawal sa 
pagpapadala ng mga remitans ng mama- 
mayan ng Cuba na nasa US at pinatin- 
ding kampanyang paninira sa gubyerno 
ni Castro. Tinataya ng gubyerno ng Cuba 
na mahigit 570 bilyon ang nawala sa 
kanila dahil sa blokeyo, kabilang ang 
kawalan ng kita sa eksport, karagdagang 
gastos sa importasyon, pagsikil sa pag- 
unlad ng ekonomya ng Cuba at iba pang 
kapinsalaan sa mamamayan. 

Mainit na binati ni Presidente Fidel 
Castro at ng mamamayan ng Cuba ang 
suporta sa kanila ng UN General 
Assembly at ang pagtutol nito sa 
mahabang kasaysayan ng panunupil at 
pagpapahirap ng imperyalistang US sa 
kanilang bansa. Iginiit ng mga upisyal 
ng Cuba na ang blokeyo ay isang 
malupit na patakaran na hindi sinusu- 
portahan ng mamamayan sa loob at 
labas ng US. JAB 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2005 


G 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Labanan ang panunupil 
ni Arroyo sa midya 


uspusan ang pagsisikap ni 
Pi: Arroyo na kontrolin 

ang lahat ng instrumento ng 
estado upang epektibong magamit 
ang mga ito sa pandarahas at pag- 
papasunod sa mamamayan at pag- 
papanatili sa sarili sa pwesto. Ka- 
sabay nito, naglunsad siya ng 
engrandeng kampanya ng panlilin- 
lang upang bigyang-katwiran ang 
kanyang pananatili sa poder at 
lumikha ng larawan ng pag-unlad. 
Puspusan din ang kanyang mga 
pagsisikap upang pagmukhaing 
demonyo ang lahat ng pwersa at 
sektor na lumalaban sa kanyang 
paghahari at bigyang-matwid ang 
paggamit ng karahasan laban sa 
kanila. Para rito, ginawa ni Arro- 
yo ang lahat--panloloko, pam- 
babraso, panunuhol at pagbaban- 
ta--upang kontrolin at impluwen- 
syahan ang masmidya at tiyakin 
na ang impormasyon na dadaloy 
mula rito ay yaon lamang mak- 
abubuti sa kanya. 

Gayunpaman, ilang ulit nang 
nabigo si Arroyo na kumbinsihin 
ang maraming reporter, brodkaster 
at kolumnista na magsilbi sa kan- 
yang mapanlinlang na kampanya 


9 na sundalo patay, 
20 sugatan sa ambus 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


ng BHB sa Iloilo 
PAHINA 4 


ng pagpapaganda o pagtatago ng 
mga impormasyon at balitang “du- 
mudungis” sa kanyang paghahari. 
Sa kabila ng mga pagbabanta ni 


sa CCTA 


Mga ebidensya laban 
kay Arroyo, inihapag 


PAHINA 5 


Taon XXXVI Blg. 21 
Nobyembre 7, 2005 
www. philippinerevolution.org 


Arroyo, patuloy ang masmidya, 
laluna ang mga impluwensyado ng 
oposisyon, gayundin ang karani- 
wang mga reporter at brodkaster, 


Enrile, muling 
mananalanta 
sa Samar 

PAHINA 11 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


